Yn gosod allan amgylecliiadau gweithwyr Llan- 
sawel (Briton Ferry), y rhai sydd allan o 
waith, ac mewn cyfyngder, oherwydd fod y 
gwaith wedi cau. 


yc 


COYDNESHEWCH i wrando owynion 
Meibion llafur, mewn hêlbulon, 
Rho'wch elusen at angenion, 

Rhai mewn eisieu sydd; 
Mae rhyw luaws o deuluoedd 
Yn y Llan yn dyoddef ingoedd, 
Rho'wch i ni o ymysgaroedd. 

E5ch hbeoloni rhydd. 

0YDGAN :— 


Digon torcalonus 
Gwrando plant wylofus, 
Yn eu hing yn gofyn bwyd, 

O! mae yn deimlad echrys; 
Dim i gael i dori'u hangen 
Hwythau'n wylo'n dost drachefn, 
O! tosturiwch, rho'wch elusen, 

Yn ein hadfyd blin! 


Blin yw genym ofyn cardod 
Yn ein tywydd blin a'n trallod, 
Ond ein hangen sydd yn gorfod 
Curo wrth ochr dor ; 
Ond gobeithio try yr olwyn, 
Cawn i dalu'n ol ein hechwyn, 
A daw eto'r huan melyn 
A'i ddiyonol stor. 
(OYDGAN :— Digon torcalonus, &c. 
Cynorthwyw&h yw ein deiseb, 
“ Cynorthwywn, ? fyddo'r ateb, 
Doed ymgeledd gyda rhwydd-deb 
I'n cypbyrddau gwag; 
Boed i olwyn fawr rhagluniaeth 
Ddod â'i thrysor eto'n helaeth, 
Ninau dalwn bob gwarogaeth 
Iddi yn ddinag. 
CYDGAN :— Digon torcalonus, &c. 
CYFAILL Y GWEITHWYR. 





